


NEW Y DD, 
| CWYN YR AMDDIFAD 


CLAF WELW. 
























Cenir ar y Mesur a elwir “ Trymder.' 





GwnRANDEWCH ar gwynion un sydd wan, 
O dan fy nghlwyf; 
Nid oes im” bleser mewn un man, 
Griddfanu'r wyf: 
Yn hytrach y dewiswn i, 
Yn nhy'r anifail'n wael fy mri, 
Na bod mewn llys o freiniol fri, 
Dan lymaidd loes: 
Duw, bydd im' gymorth ar fy nhaith, 
Cyn rhoddi'm corff mewn dacar la:th, 
Fel gallwyf finau ddysgu iaith 
Y nefol wlad. 





O! na allwn waeddi fel 
Y Salmydd gynt, 

Fod Duw yn noddfa a neita i mi, 

Ac anwyl ffrynd ; 















Cael bod yn barod, dyna'r pwys, 
Cyn myn'd i orwedd dan y gwys, 
Fel gallwyf gwrdd âg angau dwys, 
Heb bwys i'm bron: 






Mae Ef yn gymorth hawdd i'w gael, <<) 
Mae'n hoffi gwrando cwyn y gwael, « 
A'r sawl sy'n ceisio sydd yn cael < 


Byth ei fwynhau. 


Colli tad a mwynaidd fam, | 
Yn wir a wnes, 
Myfyrio am danynt ddydd a nos, 
Ond nid wyf nes; 
Maent wedi'u rhoddi'n llwch y llawr, 
I aros dydd y sessiwn fawr, 
Pan gyfyd llu y ddaear lawr 
I fynu i'r farn: 
Cant hwythau godi'n mysg y llu, & 
1 dderbyn am yr hyn a fu,— 
Cael bod yn nghwmni Tesu cu, 
Eu braint fydd fawr. 


Trwm, trwm, yn wir, yw arnaf fi, 
* Yn hyn o.fyd, 
Fy nagrau ânt i'r llawr yn lli, 

Ar lawer pryd ; * 
Hiraethu'r nos am wel'd y dydd, 
A'm calon bach yn ddigon prudd, 
A miawrion dônau ereill sydd 

Im'dalilawr: 

Ond i'm gael Iesu Grist yn Frawd, | 
| 








Oddefodd troswyf lid a gwawd, 
Fy nghân a fydd yn ngwydd y Brawd, 
“I Dduw a'r Oen.” 





Amddifad wyf, Pa beth a wnaf? Wr 
'N caelllawer cam; í 

O agwedd sobr, onide ? 

Heb dad'na mam! 











N” 


Mae'r dagrau'n llynoedd dan fy mhen, 
?Rwy'n wrthddrych syndod nefoedd wen, 
Ond gwelaf le i guddio'm pen 

Ar bren y groes; 
Nid yw fy nyddiau yma'n faith, 
Cyn myn'd i'r tŷ lle nad oes gwaith, 
Gwell im' fyfyrio ar fy nhaith, 

Ar wlad sydd well. 


Os datod wna'm daearol dŷ 
O'r babell hon, 
Mae gobaith am adeilad fry, 
Mewn annedd lon ; 
Sef tŷ tragwyddol yn y nef, 
Hwn sydd ar sylfaen gadarn gref, 
Am fyned iddo coda'm llef, 
I gael gwellhad ; 
Does yno unrhyw boen na chlwy”, 
Na neb i'm blino yno mwy, 
Ond mewn llawenydd 'rol myn'd trwy, 


” Yr yrfa hon. 
Pant Hwfa. WILLIAM PARRY. 


| 


| 
». 








' YMWELIAD Y BARDD A'R BALA. 


GAN IOAN TEGID. 


I DREF y Bala'r aeth y bardd 
I edrych am ei dad: 
Aeth dros y tŷ a thrwy yr ardd, 
Gan waeddi, “O, fy nhad!” 
Nid yw fy nhad yn unrhyw fan 
Os nad yw yn y bedd ; 
Atebai careg iddo'n wan, 
Dywedai, ““ Yn y bedd !” 





Pa le mae Gwen, fy anwyl Gwen, 
Fy chwaer, pa le 'r wyt ti? 

Os wyt yn fyw, anwylaf Gwen, 
O dywed, “ Wele fi!” 

Ni chlywaf lais, mawr yw fy mraw, 
Wyt tithau yn y bedd ? 

AteUai'r gareg oedd gerllaw, 
Dywedai, “ Yn y bedd UE 


Fy MaM! fy mam! anwylaf fam, 
A ro'ist im' faeth a mâg, 

O dywed im'; fy mam! paham 
Mae'r gadair hon yn wâg? 

Och fi, fy mam! fy mam! fy mam! 
Wyt tithau yn y cedd ?”; 

Eto y gareg ateb gam 
Atebai “ Yn y bedd !” 


Mae'r tŷ yn dywyll drwyddo draw, 
A'r ardd a'i blodau'n wyw. 
Na'm tad, na'm mam, na'm chwaer gerllaw, 
Ni welaf mwy yn fyw ; LD 
Maent hwy yn cysgu'n min y llyn, 
Mewn gwely pridd eu tri; 
Mi wylaf dro wrth feddwl hyn, 
Mae.hiraeth arnaf fi; 


. a a — 
Philip Williams, Argraffydd, Aberystwyth. 





